I 


♦ 

Mánaðarrit til stuðnings kirkju og kristindómi íslendinga, 
gejið út af hinu ev. lút. kirkjufélagi Isl. i Vestrliehni. 


RITSTJÓRI JÓN BJARNASON. 



13. árg. WINNIPEG, DESEMBER 1898. Nr. 10 


Að ventusálmr 

eftir sóra valdemar beibm út af Jóh. 8, 29—81. 

(Lag; Sælir eru þeim sjálfr gu(3.) 

1. þú, Jesú, blíði brúðguminn, 
til brúðar þinnar kemr. 

Ó, mætti’ eg vera vinr þinn, 
þá vænti’ eg einskis fremr. 
þér vaxa ber, en minnka mér ; 
það mig þó hryggt ei getr; 
eg fagna þó; mér það er nóg, 
ef þú mig vin þinn metr. 

2. þú ríkir hátt í himinsal, 

en hér þó vaxið getr. ^ 

En eg hér lágt í jarðardal, I 

á eg að lækka betr ? 4 

þér vaxa ber, en minnka mér; ‘ í 

það má svo til að vera. • 

En gott er það, sem guð á kvað, * 
já, gott hans ok að bera. 

3. þú, drottinn, kemr ofan að 
með allri blessan þinni. 

Mér náðarhnossiö nœgir það 



— 146 — 


í niði'læKÍii" uiiniii. 
þér vaxa ber, en minnka inér. 
þótt inig eg verði’ að lækka, 
inín von ug trú er sífellt sú, 
að síðar muni’ eg hækka. 

f 

4. Af miskunn réðst þú minnka þig 

)r og manna gjörðist líki, 

að hátt þú fengir hafið mig 
í hirnna blessað ríki. 
þér vaxa ber, en minnka mér, 
unz mér þú vöxtinn gefr; 
og koma tíð mun sú um síð: 
þú sjálfr upp mig hefr. 

5. Nú bráðum koma blessuð jól, 
þá birtist Ijóssins kraftr; 

ei lækkar ineir hin lága sól, 
á iofti’ hún hækkar aftr. 

►Svo iiækka mér til himins bcr, 
já, hærra brauturn stjarna. 

Upp hef þií tnig á liimins stig, 
þú, himncsk sól guðs barna. 

Betlehem — Jósef og María. 

Jólali ug:lei()iiiK. 

Eftir séra Friörik J. Bergmann. 

Svo sem tveggja klukkustumla leið suðr frá Jerúsalem liggr 
bœrinn Betlehem. þar fœddi Rakel forðuin srnn harmkvæla- 
son, Benóní, og lét uin leið líf sitt. En faðir hans nefndi hann 
Benjainín, namingjuson, og reisti.fullr harms og saknaðar,bauta- 
stein á gröf sinnar elskuðu brtiðar. þarna í Betlehem tíndi Rut 
(ixiri á akri Bóasar. þar bió ísaí og (if að sögn tjöldin til tjald- 
búðarinnar úr ull .sauða sinna. þar fœddist Davi'ð, ísraelskon- 
ungrinn og skáldið. þar byggði hann sér marga konungshöll 
á rnilli hæðanna, er hann ungr gætti sauða föður síns. Og þegar 
hann seinna varð að ráfa úr einum stað í anuan og viðhafast á 
eyðimörkurn til að forða lífi sínu, þráði hann einn brennheitan 



147 — 


sumardag aS fá kaldan nvaladrykk úr brunninum við Betle- 
hemshliðið til að slökkva þorsta sinn. En er þrír af hinum 
ungu, hugprúðu hetjum hans brutust gegnum herbúðir Fdiste- 
anna, jusu vatn úr brunninum og fœrðu Davíð, komst hann svo 
við af því, að þeir skyldi þannig hafa stofnað líti sínu í dauðans 
hættu hans vegna, að hann steypti þessuin dýrkeyjjta svala- 
drykk niðr á jörðina, því „hann vildi ekki drekka blóð þessara 
manna", — hellti vatninu niðr „fyrir drottni", sem svalalindir 
ætti nógar handa honum og hernum. 

Nú er þá fylling tímans komin. Litla, fyrirlitna Betlehem, 
nafn þitt, sem þýðir hrau&hús, hefir þú borið með rentu; því nú 
gefr þú öllum heimi lífsins brauð. Rakel er hér oröin jóð- 
sjúk í annað sinn og fœðir nú þann soninn, som verða á bæði 
Benóní og Benjamín, harmkvælasonr og haminsjusonr um frain 
alla aðra. Hér á fœðingarstað hans skal bautasteinn reistr, 
fœðingarkirkjan eða Maríukirkjan, elzta kirkjan í kristninni, 
sem stendr enn í dag. 

þér Israelsmœðr, keppizt nú við að tína öx á akri Bóasar 
meir en nokkru sinni áðr, því nú eiga þau að næra líkama hans, 
sem gefa vill hold sitt og blóð öllum heimi til lífs. Og þú, gamli 
ísaí, lát þú nú af komendr þína hætta að stíga vefinn; því brátt rifn- 
ar fortjaldið niðr í gegn og mun aldrei verða dregið fyrir aftr. 
Harma þú ekki yfir því, að nú sé ekki eftir af ættlegg þínum 
nema rótin ein. því upp af rótinni vex angi og upp af stofnin- 
um kvistr, sem verða á að líf.sins tré og breiða sitt lilessað lim 
um allan heim. ■— Davíð, ísraels sigrsæla hetja og andríka skáld, 
hrœrast nú ekki bein þín í gröf sinni, þegar hin dýrðlega hug- 
sjón anda þíns fær hold ogblóð? þegar hann, sem þú sást í íjarska, 
konungr dýrðarinnar, heldr innreið sína til mannlegs lífs ? 
Manst þú hina brennandi hádegissturid í eyðimörkinni.þegar 
tungan loddi þér við góm og þú varst að örmagnast af hita 'í 
Rekr þig minni til hins tæra, svalanda vatns úr Betlehems- 
brunninum, sem glóði í hjálmunum, og þú steyptir niðr í hinn 
þyi'sta eyðimerkr-sand ? N ú er brunnrinn í Betlehem orðinn 
öllum mönnum lífsins brunnr og vatnið úr lionum svo máttugt, 
að það getr grœtt eyðirnerkrsanda mannlegs lifs og gjört þá að 
frjósömum ökrum. 

Göngurn nær. Göngum inn í húsið, þar sem þau Jósef og 



148 - 


María hafast við. það er uni uiii'ja nótt. Húsið er fullt af 
sofanda fólki og fénaði. Fyrir framan eina hvíluna sitr 
maðr. Fyrir ofan hann hún, sem nú er nýorðin rnóðir. Barnið 
hefir hún á örmum sér, soninn, sem engillinn hafði talað um við 
þau bæði. Stundin rennr upp fyrir henni, þegar engillinn kom 
inn til hennar og hön varð svo óttaslegin, en hann kallaði hana 
hina sælustu allra kvenna, talaði um soninn, sem guð ætlaði að 
gefa henni og rneiri ætti að verða enn allir aðrir menn, —- hann, 
sem verða skyldi sonr hin hæsta, konurigr voldugri en Davíð, 
eiga eilíft konungsríki, vera heilagr og kallast sonr guðs. Var 
eigi þe.ssi von of dýrðleg fyrir rnannlegt hjarta ? Samt hafði 
hún geymt hana, engum trúað fyrir henni. Að Elízabet frænd- 
kona hennar hafði heilsað henni sem móður drottins síns hafði 
ekki verið hennar sök; drottinn sjálfr hafði lagt þau orð á tungu 
hennar. Og hún man, hvernig hún þá sálf fylltist heilögum 
anda og söng drottni lofsöng, cinhvern hinn dýrðlegasta, sem 
komið hefir af mannavörum. 

Jósef hugsar um haráttuna, senr hann átti í við sjálfan sig, 
drauminn dýrðlega, sem hann dreymdi, orð engilsins, sern sann- 
fœrðu hann um, að sonrinn, sem heitmey hans átti von á, væri 
sonr guðs, Immanúel, guö með oss, — hinn fyrirheitni Messías 
ísraels. 

Og nú höfðu þau beðið eftir þessari sturrd, að þau ferrgi að 
sjá hann. Oft hafa mannlegar vonir risið hátt, en aldrei eins 
hátt og í brjóstum þeirra. Stundin er komin; nú hafa þau hann 
hjá sér. Hvítvoðungrinn þessi er sonrinn, sem engillinrr hafði 
talað urn, sá, er heita skyldi Jesús, af því hanrr átti að frelsa, — 
sá, sern spámenrrirnir höfðu spáð um, sá, ,sem verða átti vold- 
ugri en Davíð og sitja að völdum til eilífðar. 

Heldr þú, að vcrið hafi nokkurn tíma eins mikil hátíð í 
nokkrum mannlegum björtum og í hjörtum þeitra Jósefs og 
Maríu þes.sa nætrstund ? Mun eigi hafa sungið í sálu þeirra : 
„Önd mín lofar drottin, og andi minn gleðr sig í guði, frelsara 
mínurn“? 

það var fyrsta jólahátíðin hér á jörðinni. Og eg vil setj- 
ast hjá þeim Jósef og Maríu og læra að halda jól, — læra að láta 
vera hátíð í hjarta rrrínu, — lofa drottin fyrir það, að mér er 
frelsari fœddr. 



— 149 — 


Ónnur jólahugleiðing. 

Eftir séra Jónas A. Sigurðsson. 


Engillinn sagSi: „Hann skaltii láta heita Jesúm, því hann 
mun frelsa sitt fúlk frá þess .syndum.“ Matt. 1, 21. 

Og í sambandi við þessi orð vil eg minna á Ijóð, er eitt aS- 
alskáldiS íslenzka kveSr á einni nýlega liðinni jólahátíS: 

„Viltu fœðast? fœðstu þá, 
veröld; — þú ferð villigötu: 
veröld, þú ert barn í jötu, 
kannt ei IjóSin lífsins há.“ 

„Viltu frœðast ? frœSstu þá. 

Vesöl þjóS, hví viltu’ ei læra 
vísdóm guðs og börn þín næra 
Jesú líknarlindum á ?“ 

þetta, að fœSast og frel.sast, sem hér er talaS og kveSið um, 
ekki einungis líkamlega og tímanlega, heldr og andlega og eilíf- 
lega, er aðalatriði lífsins, fyrir einstaklingana og þjóðirnai'. 

Jesús fæddist til þess að frelsa, eins og upphafsorSin 
segja og öll guðleg opinberan ítrekar. Vér fœddumst til 
þess aS vér mættum ýrelsast. Jesú æfitilgangr og ætlunarverk 
hérájörðu var aS frelsa sitt fólk. Vor lífstilgangr aS verða 
hans fólk og frelsast. Guðs orð kennir það. Og skáldið kveSr 
um, að veröldin, sáhluti mannanna, sem hafnar þessari líkn eða 
frelsi í Jesú, fari villigötu. þeir menn kunni ekki né skilji hina 
sönnu lífsspeki. þeir sé í andlegum reifum, í kristilegum skiln- 
ingi óvita börn. Ut af því kvartar hann um tregðu sinnar 
eigin og vorrar þjóðar til þess að læra þennan visdóm guðs og náS 
hans í Kristi. — hve mjög börn þjóðarinnar skorti það, að svala 
sér af líknarlind Jesú Krists. það vakir berlega fyrir höfundi 
Ijóðsins, aS vilji veröldin, mannkynið, þjóSin hans fœðast andlega, 
afleggja allt hið illa og hálfa í kenning og lífi, þá hljóti sú endr- 
fœðing aS verða í sambandi við jólin og Jesú fœSing. Fœðing 
Jesú og endrfctíSing mannkynsins, betran heimsins, er bæði í 
orði drottins og þessu trúarljóði sett í órjúfanlegt samband. 
lijóðið ítrekar þar hina guðlega texta hjí Matteusi: „Hann 
mun frelsa sitt fólk frá þess syndunv.“ — Vitnisburðrinn 



—150 


sefTÍr : þaí er hann, )iann, setn fœddist í Betleliein sarnkvæint 
fyrirheitinu, sem skal írelsa alla sína, þi, er vilja láta frelsast á 
öllum öldum, nteðal allra þjóða. Ekki er liann einn meðal 
margra, er reisa skuli við fallið mannkyn, leiða á réttan veg þau 
veraldarbörn, er fara villigötu, — lieldr er það hann, liinn ein- 
staki, óviðjafnanlegi, eini frelsari þeirra all.ra, er inn í lieim 
þennan fœða.st. Og fœðingartilgangr tians er ótvíræðr og efa- 
laus: sá, að frelsa. En fólkiÖ þarf að verða lians, .segir liið 
sama orÖ. Einungis sitt fólk frelsar liann frá synd og synda- 
adeiðing. Villa veraldarinnar liggr fyrst í því, að koma ekki til 
Jesú. Og kennimaðrinn, sem liér kveðr, skoðar þjóðina sína — 
oss — vesala, auma, í liættu, sökum þess að Lörnin liennar, fólk- 
ið íslenzka, eða eittlivað af því, sé ekki algjörlega hans, —- ekki 
nært á líknarlind Jesú Krists. það stoðar ekkert, þótt Kristr 
fœddist í Betleiiem, þótt hann liefði þúsund sinnum íklæÖzt 
mannlegu holdi, oss og öðrum mönnum ti! frelsis og sáluhjálpar, 
ef vér erum ekki hans fólk,—meöan hann fceðist ekki í voru eigin 
hjarta og hugsunum. 

Öll villa og yfírsjón mannanna, öll sorg og synd, allr kær- 
leiksskortr og lífsböl, hefir rót sína í tre.gðu þeirra á því, að 
koma til Jesú og leyfa honum að fœðast í hjarta sínu. Hvað 
sem að er í lífi mannanna, h já þjóðunum og einstaklingunum, { 
stjórn landanna og hag heimilanna, milli foreldra og barna, í 
sambúð hjóna og vina, í viðskiftalífinu, sem allir sjá hversdags- 
lega, og í sálarlífiiiu, sem mannlegum augum er að mestu dulið,— 
eigi það að lagast, breytast til batnaðar, fœðast að nýju, hlýtr sú 
umbót, sú fœðing til nýs lífs, að standa í sambandi við jólin og 
Jesú fœÖing. 

Með slíka meðvitund í huga og þekking á andlega ástand- 
inu eins og það er verðr þessi spurning eölileg: „Vesöl þjóð, hví 
viltu ei læra vísdóm guðs og börn þín næra Jesú líknarlindum 
á?“ Hví kjósa svo margir að lifa án jólanna og Jesú Krists í 
heiminum? eða láta huga og hjörtu nema staðar við einhverri 
ytra hégóma, gjöra fœðingarhátíð Jesú og frelsisdag sinnar sálar 
að holdlegri nautnarhátíð ? Hví fœra menn þá ekki börn sín til 
Jesú, kenna þeim um Krist, en nema svo oft staöar við glys og 
glaum hins' hégómlega? þegar þannig er ástatt, fer veröldin 
villigötu, breytir sem óvita barn. þá er þjóðin, hver sera hún 



annars er, vesöl og aum, og þá er einstaklingrinn, þó Imnn ann- 
ars hati allsnœgtir, vansæll, skilr ekki jólafögnuðinn, hvorki sína 
eigin né Jesú fœSing. 

En við jóla-sumbl syndarinnar heyrast þe.ssi áininningar- 
orð : „Trú þú ei, maðr, á liamingju hjól, heiðríka daga, né skín- 
andi sól, þó leiki þér gjörvallt í ]yndi.“ Hve margir af þeim, 
sem fyrir skömmu eyddu jólatíðinni einiingis til hins ytra und- 
irbúning.s, hugsuðu allt um vinagjafir og veraldarprjál, en ekki 
um sitt eigið hjarta sem jólagjöf til frelsarans, — menn, sem þá 
trúðu á hamingjuhjólið, er þeir eltu, sem þá sáu ekki annað eu 
heiðríkan æfidag, skínandi gleði og lífsnautnar tál, sem tæp- 
lega datt hin andlega og alvarlega hlið lífsins í hug, sem naum- 
ast hugfestu eitt orð af jólaerindi guðs orða, en einungis drukku 
í stórum teigum hina ytri lífsgleði, — ó, hve inargir af þeim 
líða nú sorg og þraut líkamlega og andlega ! þeirra jólagleði og 
lífsgleði er horfin. Hún var útvortis, jarðnesk, glysleg. 
skammvinn. Eigi vor jólagleði að vera varanleg, þá hlýtr hún 
að vera í Kristi, — andleg' og kri.stileíí. — Hve skammt er einatt 
í jarðlífinu frá því aö jólatréð og allr þess fögnuðr er horinn út, 
þar til inn er borið tréð, ergeyma skal hold vort og ástvina vori-a. 
Jólin minna einnig á þetta. Æfin hans, sem á þeim fœddist, 
minnir á það. Hvc skammt var á milli nætrinnar í Betle- 
hem og nætrinnar í Getsemane! Hve rtjótt liðr tíminn ■ 
frá hinni fyrstu dýrölegu jólanótt, er Betlehems-liarninu var 
hjúkrað við móðurhjartað, til nætrinnar, er það var f|ötrað, 
hrakið, sært, útskúfað, ('irmagnað og krossfest! Frá Betlehem 
til Golgata er skammt í ölluni skilningi, — í æfisögu Jesú og 
eins í lífi vor mannanna. það leið ekki langt frá gjöfum 
og tilbeiðslu vitringanna til fióttans um eyðim/'irku til Erypta- 
lands. Tíminn er ekki langr, sem líðr frá lofsöng englanna við 
fœðing Jesú unz hin voðalegu Ramahljóð heyrast út af morð- 
tilraun Heródesar við Jesú-barnið Li'f vort og barna vorra er 
háð sömu lögum að því, er liin ytri kjör snertir. Engill jólatrésins, 
gjafir og góðvild vina vorra, lofsöngr og fagnaðar-hósíanna fólks- 
ins, móðurhöndin, sem vafði oss reifum og hjúkraði oss,—ekkert 
slíkt geymir oss frá þvi, ekkeit, nema hann, sem fœddi.st til að 
frelsa sitt fólk frá þess syndum. 

Fáein jól, fá ár, nokkra mánuði varir heilbrigði og hylli, 



svipaS og í jarðlífi Jesú. l)eir, sem nú fagna, sern veröldin leikr 
við, sem eftirlætið og yndið umfaðmar, missa sjónar á jólatrénu 
og taka upp í þess stað krosstréð, — eg og þér allir. Söngrinn 
snýst í ekka og grát. Strengr þess hljóðfœris, er liæst gall, er 
slitinn. Gjafir og inenjar liðnar undir lok. Hlátr og hjarta- 
gleði breytt í sorgarþunga og lífsalvöru. Hin léttu spor œsku- 
mannsins, er vinirnir dást að, snúast í einmana eyðimerkrgöngu 
flóttamanns, sern heimslánið hefir gjört að útlaga ogjafnvel 
sumir fornvinirnir ofsœkja. Frostkuldinn blæs bliknuðum lauf- 
um og frostnum snjónum yfir hvílu margra þeirra, er á liðnum 
jólum glöddu hjarta vort. Finnið þér ekki enn autt rúm við 
hlið yðar, þar sem þeir dvöldu ? Jólaendrminningin flytr oss 
svip þeirra. Orðin, samvistin, jólin, lífið, —• sjáið þér það ekki ? 
Finnið þér ekki enn brenna á vörum yðar ástarkveðju kristinn- 
ar, sanntrúaðrar móður og föður? Mér finnst nú skilnaðarorðin, 
bœnarorðin, guðs orðin taka yfir allan heimshávaðann, alla 
hina ytri jólagleði, allan kenningarþyt .sjáltbirginganna, allan 
uppreisnarandann, sem vill varpa frá sér jólaendrminningun- 
um og Jesú, kristindómnum og jólaljósinu, .sem öðru fánýtu 
feigðarblysi. 

Úr fornum sögum minnizt þér, að forfeðrnir gáfu sínum, 
helzt við skilnað eða á deyjanda degi, einhvern menjagrip, líf- 
.stein, er mátti frelsa, kerti, er varðveitti lif eigandans svo lengi 
sem það brann ekki upp. 

— þeir feðr, .sem elsuðu yðr heitast, tendruðu Ijós við 
vöggu yðar, sem þetta sjáið, á jólunum. Trúin á Jesúm er 
slíkt Ijós fyrir hinn andlega mann, slíkt frelsisblys á hinni 
villigjörnu v( gferð mannsins um heiminn. Eins lengi og maðr- 
inn á það í hjartanu, lifir hann andlega. Engin plága, enginn 
sjúknaðr í heimi andans, ekkert .slys í lífinu getr þá látið þann 
mann deyja. Engin eitr-skeyti heimsins veríða honura að meini. 
—það er ekkert til hið innra í manninum sjálfum, né hið ytra í 
lífi annarra, sem hann þarf að óttast andlegt ogtrúarlegt fjörtjón 
af, rneðan slíkt Ijós er óútbrunnið. En jafnskjótt ogjólakertið 
þetta, sem hér er átt við, brennr út, jafnskjótt og lifandi trú á 
Jesúm slokknar { hjartanu, hverfr öll hin andlega jólabirta. 
Maðrinn sitr eftir í dauðahúmi syndarinnar, með nálykt dauðans 



— 153 — 


iimhverfis, berskjalda fyrir hinum banvænu skeytum—ogdeyr 
Kristi, er Ijósið han slokknar. 

Ó, elskulega.barn, glata þá ekki þessu, sem þér var gefið til 
að varðveita með þitt eigið líf. Mundu, að það er hann, sem er 
frelsari þinn. þú, synduga mannsbarn, átt að vera frelsinginn. 
þú, sem átt í stöðugu stríði við dauðann, gleym þá ekki, að varð- 
veita æfi-kertið þitt, svo að þú deyir ekki. 


Trúarsamtalsfundir 

voru í Nóvember haldnir í nokkrum söfnuðum kirkjufélagsins. 
þeir séra Friðrik J. Bergmann og séra Jónas A. Sigurðsson, 
prestar íslenzku safnaðanna í Norðr-Dakota, og séra Jón J. Cle- 
mens, prestr Argyle-safnaða í Manitoba, komu til Winnipeg 
þriðjudaginn 15. Nóv., og fóru svo næsta dag ásamt með rit- 
stjóra „Sam.“ norðr til Selkirk til þess að taka þátt í þannig 
löguðu fundarhaldi með fólki safnaðarins þar. Var svo ráð fyrir 
gjört, að hafa í þetta skifti samtalsfundi í fimm söfnuðum, tveim 
hér nyrðra (í Manitoba) og þremr fyrir sunnan (í Dakota), byrja 
í Selkirk, og hafa allsstaðar sama umrœðuefni. Og þessari hugs- 
an var framfylgt. Umrœðuefnið, sem til var tekið, var; sannr 
lcristindómr. því miðr gátu að eins þessir fjórir af prestúm 
kirkjufélagsins sótt fundina. Prógrammið varð nokkuð síðbúið, 
varð til í flýti eftir að séra Jónas A. Sigurðsson var heim kom- 
inn úr sinni Islandsferð. Séra Oddr V. Gíslason var um þær 
mundir á ferö vestr í landi, svo til hans varö eigi náð. Séra 
Björn B. Jónsson á mjög ervitt með aö sœkja fundi hér í norör- 
byggðum sökum vegalengdar. Og séra Steingrímr N. þorláks- 
son, sem ákveöinn var i að sœkja fundinaí Dakota-söfnuðunum, 
varð fyrir meiðsli í auga einmitt um það leyti, er þeir fundir 
voru lialdnir, og gat því með engu móti komið. 

Samtalsfundrinn í Selkirk var haldinn að kvöldi miðviku- 
daginn 16. Nóv. í kirkju safnaöarins þar, og síöan var honum 
haldiö áfram um stund næsta dag. Séra Jónas A. Sigurðsson 
leiddi þar málið inn á fund, og sömuleiðis prédikaði hann viö 
guðsþjónustu, er þar var haldin á undan umrœðunum að morgni 
hins síöara dags. Prédikunartexti hans var 1. Kor. 4, kO: „því 
guðs ríki er ekki fólgið í orðum, heldr krafti". — Að kvöldi 



Rama daga, 17. Nóv., var samtalsfundr haldinn í Fyrstu lútersku 
kirkju í Winnipeg, og hélt séra Friðrik J. Bergmann þar inn- 
gangsrœSuna. Næsta dag fóru hinir fjórir prestar suðr til Akra 
í NorSr-Dakota, þar sem séra Jónas á heima, og daginn á eftir, 
laugardagiun 19. Nóv., voru þeir á fundi í Vídalínskirkju þar í 
grenndinni meS fólki þess safnaSar. Séra Jón Bjarnason leiddi 
málið þar inn á fund. A undan þeim fundi fór fram guSsþjón- 
usta; prédikaSi séra Jón J. Clemens þi og hafði fyrir texta sög- 
una um lækning limafallssjúka mannsins í Matt. 9, 1—8. 

Sunnudaginn 20. Nóv., síSasta sunnudag kirkjuársins, pré- 
dikuSu hinir aSkomnu prestar f prestaköllum þeirraséra Friðriks 
og séra Jónasar : séra Jón J. Clemens í kirkju þingvallasafnaðar 
á Eyford og séra Jón Bjarnason í kirkju Vídalínssafnaðar. A 
hinum síðarnefnda stað var flutt reforraaz'ónarprédikan út af 
Jóh. 1, 44—^47 og Róm. .3, 28, og var við þá guðsþjónustu fólk til 
altaris. 

Tvo næstu daga voru sömu prestarnir á samkomura, sem 
kvenfélög safnaðanna á Moimtain (Vikrsafnaðar) og Garðar 
héldu: mánudaginn á Mountain og þriðjudaginn á Garðar. þó 
aS veðr væri þá fyrir alvöru tekið að harðna, var merkilega 
margt fólk á hvorumtveggja staSnum saman komið. Aðal-núm- 
erið á prógrammi beggja samkomanna var rœða, sem séra Jónas 
flutti út af komu sinni til Islands á slðastliðnu missiri. Sam- 
koman á Garðar var haldin í félagshúsi einu miklu og vönduðu, 
sem nýlega heflr reist verið skammt frá kirkjunni. 

A rniðvikudaginn, 23. Nóv., var trúarsamtalsfundr á Moun- 
tain I kirkju Víkrsafnaðar. Við guðsþjónu.stu á undan prédik- 
aði séra Jónas A. SigurSsson út af orSunum; ,,Sjáið manninn !“ 
(Jóh. 17, 5). Satni prestr hélt og inngangsrœðuna á þeim sarn- 
talsfundi. — Næsti dagr, flmmtudagrinn, hinn 24., var dagr sá, 
er ákveðinn hafði verið til allsherjar þakkargjörðar fyrir bjarg- 
ræði og blessan sumarsins liðna bæði í Bandaríkjunutrr og Cana- 
da. Slík guðsþjónusta var þá líka haldin I kirkju Garðarsafn- 
aðar þann dag, og prédikaði séra Jón Bjarnason þá og lagði r'rt af 
þessum tveim ritningar greinum: „S'á, núer hinœskilega fð; sjá, 
nú er dagr hjálpræðisins“ (2. Kor. 6, 2) og: „Hagnýtið tunann, því 
að nú eru hættulegir t'tnar“ (Efes. 5, 16). A samtalsfiindinum, 



—15S— 


sem haldinn var á eftir þeirri guðsþjdnustu, hélt séra Jdnas A. 
Sigurðsson inngangsrœðuna. 

Að kvöldi næsta dags, 25. Nóv., voru hinir fjórir prestar enn 
allir staddir á fjölmennri kvenfélagssamkomu, er haldin var I 
kirkju Vídalínssafnaðar. Og þar kom séra Jónas A. Sigurðsson 
enn með langa og fróðlega rœðu út af því, sem hann sáog heyrði 
á íslaudi. 

Daginn eftir hélt ritstjóri „Sam.“ heiin til s^n norðr til 
Winnipeg ásamt séra Jóni J. Clernens, sem að kvöldi sunnu- 
dagsins 27. Nóv., fyrsta sunnudags i aðventu, prédikaði fyrir 
hann i Fyr.stu lútersku kirkju og tók hann og nokkra aðra safnað- 
armenn til altaris. Á mánudag, 28. Nóv., hélt séra Jón Clemons 
heimleiöis vestr i Argyle-byggð. 

Allir samtalsfundirnir voru vel viðunanlega sóttir eftir þvi, 
sem á stóð, — surnir ágætlega. Bein hluttaka leikmanna i rœðu- 
höldunum var sumsstaðar fremr lítil. En j-fir höfuð að tala leit 
rit fyrir, að almenningr væri ánœgðr með fundahöldin. Og eng- 
inn vafi er á þvi, að þau hafa vakið hjá mönnum margar nýjar 
og nytsamar hugsanir um kristilega trú og kristilegt 1 f. Einna 
bezt fannst oss samtalsfundrinn i Vidalinskirk ju heppnast. þar 
tóku ílestir leikmcnn til máls. 


Sannr kristindómr. 

þetta var, eins og þegar hefir verið rim getið, efnið,, sem 
menn höfðu til umrœðu á þessum síðustu trúarsamtalsfundum 
vorurn. það var að einu leyti valið með tilliti til þess, að það er 
svo afar víðtœkt, svo víðtœkt, að það nær út yfir öll kristileg 
trúarmál, öll mál, sein snerta hinn kristilega siðalærdóm, öll hin 
miklu sáluhjálparmál og framfararnál, sem kirkja Jesú Krists 
hefir meðferði.s. Lægi þeim eða þeim safnaðarlimnum eitthvað 
sérstakt á hjarta, snertanda kristna trú eða kristilegt líf, sem 
hann vildi fá skýring á eða vekja athygli að öðrum til uppbygg- 
ingar, þá var auðsætt, að því mætti kotna að við trúarsamtal út 
af þessu efni: sönnum kristindómi. Allt slíkt heyrði að sjálf- 
sögöu því víðtœka umrœðuefni til. Enda reyndist það einmitt 
s.’O á samtalsfundum þessum, að hreift var við mörgutn atriðum 
í trúarlífi kristinna einstaklinga og hinii kirkjulega fólagslífi. 



~lí6- 


Sem ekki heföi veriö hœgt, heföi umrœöuefniö verið þrengra eða 
afmarkaðra, nema því að eins að umrœðurnar hefði lent út fyrir 
efnið. 

En í annan stað var þetta umrœðuefni valið með tilliti til 
þess, að það er því miðr svo sorglega mikið til af ósönnum krist- 
indómi hjá kiikjunnar eigin lýð. Freistingin svo ákaflega rík í 
raannlegu eðli til þess að vilja sýnast vera góðr í stað þess að 
vera góðr, og þá auðvitað eftir að menn hafa fengið gjöf kristin- 
dómsopinberunarinnar til sín til þess að viðrkenna hana að ein.s 
í orði kveðnu, vera ókristnir í hjarta og lífí, enda þótt menn 
gangi undir kri.stnu nafni. þegar drottinn vor Jesús Kri.str 
forðum kom fram í Gyðingalandi með hinn nýja fullkomna boð- 
skap um guðs ríki, þá heyrði það algjörlega til undantekning- 
anna, að fyrir honum yrði sannir ísraelsmenn. Að eins að nafn- 
inu hélt allr þorri hins útvalda lýðs sér þá viö guðs orð gamla 
testamentisins, opinberanina, sem guð hafði gefið því fólki til 
þess að undirbúa það undir komu sonar hans, hins fyrirheitna 
frelsara. Faríseaguðfrœðin ríkti þá og henni samfara ömurlegt 
farísealíf, fágað hið ytra, en gjör.spillt og óguðlegt hið innra. Og 
af faríseahættinum hjá þjóð sinni stóð Jesú eins og kunnugt er 
meiri stuggr en af öllu öðru. Sín hörðustu orð talaði hann til 
mannanna með þeirri lífseinkunn. Og af öllum hættunum, sem 
hann sá að búnar voru söfnuði sínum, kristinni kirkju, á kom- 
andi öldum,'var faríseaháttrinn áreiðanlega í hans huga lang- 
voðalegasta hættan. Á fyrstu öldutn kristninnar meðan játendr 
Jesú Krists lágu undir Stöðugum ofsóknum var nú tiltölulega 
lítil freisting fyrir menn til þess að sýnast kristnir án þes.s að 
vera það. Enda gátu menntaðir heiðingjar ekki annað en borið 
hina dýpstu lotning fyrir hinu hreina, kærleiksríka og sjálfsaf- 
neitanda lífi kristinna manna þá, þó að trúarlærdómarnir kristnu 
væri þeim ekki annað en fyrirlitleg heimska. En eftir að krist- 
in trú á dögum Konstantíns keisara var viðrkennd sem alls- 
herjartrú hins rómverska heimsríkis og það fór að heyra til 
veraldlegra hlunninda að vera talinn meðal játenda Jesú Krists, 
þá kom freistingin til þess að láta sér nregja kristindómsnafnið 
tómt með nýju voðalega sterku afli. Og meira og me'ra af ó- 
sönnum kristindómi fór að ná sér niðri í kirkjunni. Osannr 
kristindómr fyrst í lífinu og síðan æ meir og meir í hinni kirkju- 



legu kenning, seui eðlilega var, stunduin af ásettu ráði, en lang-* 
oftast safnaðarleiðtogunum óafvitanda og nálega ósjálfrátt, farið 
að laga eftir heiðindómsháttum þeim, sem náð höfðu sér niðri í 
lífi manna. þessi vöxtr hins ósanna kristindóms í kirkjunni 
heldr áfram um allan heiin eina öldiua eftir aðra þangað til hinn 
mikli atburðr, reformazíónin á 16. öldinni, kom fyrir. Guðs orð 
heilagrar ritningar er þá af þeim Lúter og samverkamönnum 
hans hrifið undan mælikerinu, sem páfakirkjan hafði yfir það 
hvolft. Og í Ijósbirtu þess orðs sást svo skýrt, hve grátlega lít- 
ið af sönnum kristindómi þá var eftir orðið hjá öllum þorra af 
hinum kirkjulega lýð landanna. Að sjálfsögðu var reformazíón- 
in barátta fyrir sönnum kristindómi bæði með tilliti til kenn- 
ingarinnar og lífernisins. Og gleðilega mikill var árangrinn. 
Hreint guðs orð og því samfara skorinorð kraía til allra krist- 
inna manna um það að lifa sönnu trúarlífi í Jesú nafni. En þeg- 
ar hagr reformazíónar-kirkjunnar var hið ytra kominn í gott 
horf, svo að hún þurfti ekki lengr að eiga í hinni hörðu baráttu 
fyrir tilveru sinni, þá óx aftr f^’rir því sama fólki freistingin til 
— ef ekki að draga úr hinni evangelisku kenning, þá samt að 
minnsta kosti úr hinum kirkjulegu líferni.skröfum. 

Á það var þá líka bent við umrœðurnar á trúarsamtalsfund- 
unum um aannan kristindóvi, að þar sem mótspyrnan gegn ís- 
lenzka kirkjufélaginu út af hinni kristnu trúarjátning vorri frá 
andstœðingunum fyrir utan væri orðin si o lítil og félagið að því 
leyti þyrfti ekki lengr að berjast fyrir tilveru sinni, þá yrðum 
vér nú frerar öllu að gjalda varhuga við því, að kristindómr vor 
yrði ekki að tómri ytri siðaþjónustu. í sambandi við þetta rnál 
var og á það minnt, að á heimsmarkaðinum væri fullt af eftir- 
gjörðum, fölsuðum vörum. Menn reyna að eftirgjöra nálega 
alla góða hluti, og hinmn eftirgjörðu inunum, líkamlegum og 
andlegum, er einatt af samvizkulitlum mönnum haldið fraiu, 
otað frainan í almenning, eins og væri þeir sannir og ósviknir. 
Og á þessum svikum eru menn allt af að glœpast. En verst eru 
þessi svik, þegar um þaö er að rœða, sem dýrmætast er af öllu,— 
kristindóminn. Ósannr kristindómr, faríseatrú, hrœsni — hjá 
mönnum kirkjunnar — er háskalegasta vörutegundin á heims- 
markaðinum bæði að fornu og nýju. Og það einmitt fyrir þá 
sök, að sannr kristindómr or dýrmætari en allt annað, 



— 158 — 


Vert er að minna á þa?, eins og líka var gjört á samtals- 
fundumum, aS menn geta lifaS og lifa einatt ósönnu kristin-^ 
dómslífi, lífi hrœsninnar og faríseaháttarins, áu þcss sjálfir að 
vera sér þess meðvitandi. þannig var ástatt fyrir faríseunum 
gyðinglegu til forna. Og þannig einnig fyrir lýð páfakirkjunn- 
ar almennt á reformazíónartíðinni. Hvorirtveggja lýðirnir þótt- 
ust vera góðir og gjöra guði þægt verk, er þeir börðust gegn 
málefni guös ríkis. Að hrœsna fyrir sjálfum sér er mjög háska- 
leg hrœsnistcgund. 

þegar menn hugsa um þetta háleita mál, sannan kristindóm, 
þá muni allir eftir íjallrœðunni frelsarans, einkum þó þessum 
orðum, sem öllum kirkjunnar mönnum ætti að vera ógleyman- 
leg : „Ekki munu allir þeir, sem til mín segja: ,herra, herra,‘ 
koma í himnaríki, heldr þeir einir, sem gjöra vilja míns himn- 
eska föður.“ 

Ómögulega má gleyma kvöldmáltiðarsakramentinu, þegar 
um sannan kristindóm er að rœða. Drottinn hefir alveg vafa- 
laust gefið lærisveinum síuum það náðarmeðal meðfram og 
einna helzt til þess, að þeir með því gæti prófaö sinn kristindóm. 
í rauninni er nákvæmlega hið sama fólgið í þeirri sakramenti.s- 
gjöf eins og liggr í fagnaðarboðskap kristindómsorðsins. En í 
kvöldmáltíðarsakramentinu er hið víðtœka, yfirgripsmikla inni- 
hald guðs orðs af Jesú sjálfum dregið saman í einn punkt. 
Miðpunktr kristindóms-opinbeiunarinnar er þar. Hjarta hins 
frelsanda kærleika. Kristr veitist þar allr öllum, eins og tekið 
er fram í hinum gamla oggöfuga skírdagssálmi í sálmabók vorri. 
Vilt þú nú, maðr, sem telr þig kristinn, halda þér andlega föstum 
við þennan miðpunkt opinberunarinnar ? halla þér andlega að 
þessu hjarta ? — spyr drottinn í og með sakramenti þessu. Og 
þá ætti allir með sönnum kristindómi, eða sem viljaeignast sann- 
an kristindóm, hjartans fegnir að vilja vera iðulega til altaris. 
Kvöldmáltíðarsakramentið dœmir hálfkristindóminn allan ræk- 
an úr kirkjunni. 


Bibliusögur 

Tangs, sem fyrir þrettán árum voru gefnar út í íslenzkri þýðing eftir 
séra Jóliann Þorsteinsson, eru nýkomnar út i Eeykjavík, auknar og 
endrsamdar af séra Jóni Helgasyni, prestaskólakennara. I hinni eldri 



— 159 — 


mynd er bók þessi vel þekkt i söínuðiim vorum, því hún hefir á seinni 
árum víðast hvar hjá oss verið notuð við undirhúning ungmenna undir 
ferming og sömuleiðis við sunnudagsskðlakennslu. Bökin hefir fengið 
bezta orð i Danmörk. Oss hefir allt af helzt þött það mega finna að 
henni, að hún væri'of stör. En þö hefir hún nú af séra Jöni Helgasyni 
verið stœkkuð svo mikið, að hún hefir víst rúmlega einum sjöttungi 
meira lesmál en áðr. Bökin hefir verið notuð við trúfrœðiskennslu í 
latínuskölanum i Reykjavik og til þess að gjöra hana betr fullnœgjandi 
við þá kennslu hefir séra Jöni, sem nú hefir þá kennslu á hendi, þótt 
nauðsynlegt að stœkka hana. En fyrir vanalega barnakennslu hefði 
verið betra, aðbökin hefði veriðminnkuð frá því, sem áðr var. Vér erum 
fyrir löngu komnir til þeirrar sannfœringar, að hinar litlu biblíusögur 
Balslevs sé nögu stór bökhandabyrjendum. Og aðþegarunglingunum er 
orðið vel IJöst slikt smá-ágripaf hinni helgu sögu, þásébeztaðhafabiblí- 
una sjálfa fyrir kennslubók. Með því móti hljóta nemendrnir að verða 
hibliunni vel kunnugir. En annars er svo undr hætt við, að hinn mikli 
biblíusögulestr leiði flesta burt frá bibliunni, hversu vel sem kann að 
vera gengið frá slikum kennslubókum. 

Annars er vist yfir höfuð að tala mjög vel gengið frá þessu verki 
séra Jöns Helgasonar. En þó þyrfti sagan eigi svo óviða að vera fyllri 
en kemr fram i þessari kennslukók til þess svo mikil þekking fengist, 
sem heimtandi væri af stúdentum hins lærða skóla. Þannig finnst oss 
frá þvi sjönarmiði of litið sagt af sögu hinna tveggja rikja, Júdarikis og 
ísraelsrikis ; sú saga of mjögi molum. Og of lítið lika sagt um opinber- 
anir frelsarans eftir upprisuna. Allar þær opinberanir, sem frá er skýrt 
i nýja testamentinu, hefði átt að geta um. 

Aftr á möti er það mikill kostr, að svo vel er gjörð grein fyrir spá- 
mönnunum flestum, sem rit hafa eftir sig látið i gamla testamentinu. 

Frerar finnst oss það ókostr, að vikið hefir verið frá hinum islenzka 
bibliutexta, þar sem orð ritningarinnar eru tilfœrð. Þaðhefði að eins á 
stöku stað átt að gjöra, þá er brýn nauðsyn bar til, eins og t. a. m. þar 
sem komið er með innsetningarorð skírnarsakramentisins (Matt. 28, 19), 
sem eins og þau standa i íslenzku bibliunni geta hœglega leitt til trúar- 
legs misskilnings. Að öðru leyti er sjálfsagt að bíða með þær breyting- 
ar þangað til ný endrbœtt útgáfa or komin af bibliunni á islenzku. 

í neðanmálsgrein á bls. 278 stendr, að Sál frá Tarsus hafi liklega 
netnt sig Pál eftir landstjóranum Páli Sergius i eynni Sýprus, sem hann 
sneri til kristni. En sú getgáta, þött gömul sé, er fremr ósennileg. 
Miklu liklegra, að hann hafi valið sér þotta nafn með tilliti tii þess, að 
orðið (jmultts) merkir ,,lítiH“, til þess stöðugt að minna sig á hið sama, 
sem kemr fram i þessari Játning hans: „Eg er siztr (minnstr) postuF 
anna og ekki verðr að kallast postuli, þvi eg hefi ofsótt guðs sötnuð“ 
(1. Kor. 15, 9). 

ÍKirkjusöguágripinu aftan við biblíusögur Tangs hefir séra Jón sleppt, 
en i þess stað býst han við rétt bráðum að gefa út annað fullkomnara 
i sérstökum bœklingi. 





— 160 - 


— Íír. Stefán Pálsson, seui fyrir hálfu þriðja ári var út- 
skrifatJr frá Thiel College í Greenville, Pennsylvania, hefir síðan 
lesið guðfrœði á prestaskúla General Council-manna í Phila- 
delphia. þetta er hið seinasta námsár hans þar. í sumar og 
fyrra sumar prédikaði hann í ýmsum ensk-lúterskum kirkjum 
þar eystra. 


—Herra Árni Guðmnnclsen i Det.roit, Harbor, Wisconsin, heíir senl 
oss 10 dollara gjöf til lianda skölasjóði kirkjufélagsins frá Guðnýju 
Helgadöttur, ekkju Jöhannesar Magnússonar, er fyrir skömmu andaöist 
i Lincoln county, Minnesota. ,,þessi aldraða kona“, ritar hr. Á. G., 
,,erfði fáa dollara eftir Olaf hröður sinn, sem dö fyrir 2 árum, og þar 
sem hún vissi, að Ólafr heitinn var vinveittr kirkjufélaginu og hafði 
einhvern tima haft á orði að styrkja þaö, þá sendir hún hér með nálega 
þiiðjung af arfinum.“ Vér tjáum gefanda hjartanlega þökk og öskum 
henni drottins hlessunar. 

—IJm aðra 10 dollara gjöf kirkjufélaginu til handa höfum vér og 
nýfengið skeyti frá séra Birni B. Jönssyni. Hvernig á henni stendr og 
i hvaða tilgangi hún er gefin, frá þvi skýrir hann i sérstakri grein, sem 
sökum rúmleysis gat ekki komizt i þetta hlað ,,Sam.“, en kemr i næsta 
hlaði. 

Leiðréttinu.—Í frumvaxTO til laga fyrir handalag kii'kjufélagsins, sem 
prentað er i Oktöher nr.i ,,Sam.“, er villa, þar sem i 1. gr. 5. kafia stendr, 
að ,,engu öðru fölki en þvi, er heyrir kirkjufélaginu til, sp hér eftir veitt 
þar innganga“ (nefnilega i handalög safnaðanna). í stað orðsins 
,,kirkjufélaginu“ á þar að standa: ,,lúterskum söfnuðum“, Þessi hreyt- 
ing var á fundinum i sumar gjörð við hiö upphafiega frumvarp, eii 
gleymdist við prentan fundargjörningsins fyrst i ,,Löghergi“ og siðan i 
,,Sam.“ 

— í nafni hr. Jóns V. Þorlákssonar að Mountain, N.-Dak., höfum 
vér vei'ið heðnir að geta þess, að þessar upphæðir hafi honum nýlega 
verið borgaðar til minnisvarða hróður hans, séra Páls heitins Þorláks- 
sonar: frá Sigfúsi Bergmann @1.00, frá Jóni J. Mæri 84.00 og frá Ind- 
riða Sigurðssyni 82.00. 

— Hjá ritstjóra ,,Sam.“ fást nú isleixzkar hibliur og nýja testament 
(frá hrezka hibliufélaginuj. Biblian kostar 81.45, ixýja testamentið 60cts. 


,,KENNARINN“, mánaðarrit til notkunar viS kristindómsfrœðslu barna í sunnu- 
dagsskólum og heimahúsum; kernr út í Minneota, Minn. Árgangrinn, 12 nr., 
kostar aS eins 50 cts. Ritstj iri séra Björn B. Jónsson. Útg. S. Th. Westdal. 

,,ÍSAFOLD“, !ang-mesta blaSiS á Islandi, kemr út tvisvar 1 viku allt áriS; kostar 
í Ameríku $1.50. Halldór S. Bardal, 181 King St., Winnipeg, er útsölumaðr. 

.,VERÐI LJÓS !“— hið kirkjulega mánaðarrit Jieirra séra Jóns Helgasonar, séra 
SigurSar P. Sívertsens og Haralds Níelssonar í Reykjavík — til sölu í bókaverzlan 
Halldórs S. Bardals i Winnipeg og kostar 60 cts. __ 

,,SAMEININGIN“ kemr út mánaðarlega, 12 nr. á ári. VerS 1 Vestrheimi: $1.00 
árg,; greiSist fyrirfram.—Skrifstofa blaSsins: 704 Ross Ave., Winnipeg, Manitoha, 
Canada.—Útgáfunefnd: Jón Bjarnasonfritstj.), Friðrik J. Bergmann, Jón A.BIöndal, 
Björn B, Jónsson og Jónas A. Sigurðsson. 


I'RBNTSMIDJA LÖGBERGS — VVINNIl’EG. 


